cyngor ar | citizens 


bopeth / advice 


Ymchwil i Denantiaid 
Y Sector Rhentu Preifat: 


Rhoi gwybod am newidiadau ym maes cyfraith 
tai 


Gorffennaf 2016 
4ydd Llawr, Tŷ Trafalgar | 5 Plas Fitzalan | 
Caerdydd | CF24 OED 


Ffôn: 03000 231 011 | Ffacs: 03000 231060 
www.citizensadvice.org.uk 


Rhoi gwybod am newidiadau 


Yn sgil hen Ddeddf Tai (Cymru) 2014, daeth cofrestru a thrwyddedu yn orfodol yn y Sector 
Rhentu Preifat (SRhP) a bydd Deddf Rhentu Tai (Cymru) 2016 yn cyflwyno'r contract model 
yn y blynyddoedd nesaf. Yng ngoleuni'r newidiadau hyn, roedd Cyngor ar Bopeth Cymru am 
ddysgu oddi wrth denantiaid y SRhP pa ffordd fyddai orau ganddynt i gael gwybod am 
newidiadau a fyddai'n effeithio ar eu tai a'u tenantiaeth. 


Nid oes gan denantiaid SRhP gorff cyffredin neu ddull cyson i'w helpu i ddod o hyd i 
wybodaeth am eu tai, eu hawliau a'u cyfrifoldebau fel sydd gan denantiaid tai cymdeithasol. 
Mae cyrff cynrychioliadol megis TPAS Cymru a Ffederasiwn Tenantiaid Cymru yn cefnogi 
tenantiaid tai cymdeithasol yn bennaf, er bod gan y ddau erbyn hyn fwy o denantiaid SRhP 
yn dod i ofyn am eu gwybodaeth, eu cyngor a'u cefnogaeth yn y blynyddoedd diwethaf. Yn 
sgil niferoedd cynyddol ac amrywiol y SRhP a'r newidiadau parhaus i bolisïau a 
deddfwriaeth tai, roeddem yn awyddus i ddeall pa ffordd fyddai orau inni gysylltu ac 
ymgysylltu â thenantiaid SRhP er mwyn rhoi gwybod iddyn nhw am y newidiadau hyn 
mewn modd effeithiol a helpu pobl i'w cymhwyso i'w sefyllfaoedd. Mae manylion gwaith 
cefndir yr ymchwil ar ddiwedd yr adroddiad byr hwn. 


“Mae angen i ni 


Ble ydyn ni nawr? wybod llawer mwy 
amdano, mwy am ein 


Roedd tenantiaid y grwpiau ffocws yn mynd i chwilio am hawliau.....Os nad oes 


wybodaeth a'i defnyddio pan fyddai problemau'n codi, yn 
hytrach na bod yn rhagweithiol yn y sefyllfa. Roedd yn ofid, 
er gwaethaf y pryderon niferus a godwyd gan gyfranogwyr y 
grwpiau ffocws ynghylch diffyg atgyweirio, mai prin oedd yr byddwch chi'n eich 
ymwybyddiaeth ymhlith tenantiaid o'r System Mesur Iechyd gwneud eich hun yn 
a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS) nac o rôl orfodi eu sâl gyda'r straen” 
Hawdurdod Lleol. Roedd mwy o ymwybyddiaeth mewn 
ardaloedd lle'r oedd lefelau uwch o eiddo o ansawdd gwael 
wedi eu nodi gan gyfranogwyr." 


gennych chi'r 
wybodaeth briodol, 


- tenant anabl, incwm isel, 
aelwyd sengl, Sir Gâr 


Roedd yn siom mai dim ond 1 tenant a ymddangosai'n 

ymwybodol o Rhentu Doeth Cymru, cofrestru neu drwyddedu. Roedd y person hwn yn cael 
cymorth gwaith achos gan Shelter Cymru er mwyn herio rhybudd troi allan ac felly roedd 
ganddo wybodaeth dda am ei hawliau a'r newidiadau deddfwriaethol cyfredol. Prin oedd yr 
ymwybyddiaeth o wahaniaethau yn y ddeddfwriaeth tai yng Nghymru a Lloegr. 


1 Roedd cyfranogwyr grwpiau ffocws Llandrindod a Tylorstown yn ymddangos yn fwy gwybodus am HHSRS 
oherwydd eu profiad o roi gwybod am broblemau a chael yr Awdurdod Lleol yn eu datrys yn Tylorstown. 


Sut mae tenantiaid SRhP yn dysgu am hawliau tai ar hyn o 
bryd? 


Pan ofynnwyd iddyn nhw ble bydden nhw'n chwilio am wybodaeth a chyngor am 
broblemau tai, atebodd mwyafrif y cyfranogwyr o bob math o aelwydydd y bydden nhw'n 
chwilio ar Google yn gyntaf i gael yr ateb. 


Dywedodd tenantiaid a gymerodd ran sydd mewn cysylltiad ar 
“Dwi ddim yn hyn o bryd ag asiantaeth gymorth, cyngor neu wybodaeth y 
mynd i chwilio am bydden nhw'n defnyddio'r asiantaeth hon i ddechrau i gael 
cymorth gyda phroblem yn ymwneud â thai. Roedd hyn 
oherwydd ei bod yn well gan rai dderbyn cyngor wyneb yn 
bod pethau'n wyneb ar faterion pwysig sy'n effeithio arnyn nhw'n bersonol, 
mynd o chwith” tra bod eraill yn ymddiried mewn gweithiwr/asiantaeth 
benodol. Nodwyd anawsterau mewn dod o hyd i gyngor 
rhannu llety, rhentu wyneb yn wyneb gan bobl sy'n gweithio'n llawn amser a rhai 
tymor hir, Caerdydd sy'n byw mewn ardaloedd gwledig oherwydd oriau agor a 
lleoliad y gwasanaethau. 


wybodaeth oni bai 


- incwm canol-uchel, 


Sut mae tenantiaid SRhP am ddysgu am newidiadau 
sydd ar y gweill? 


Ar draws y grwpiau ffocws, archwiliwyd pa ffordd fyddai orau o godi ymwybyddiaeth o 
newidiadau sydd ar y gweill a gwella gwybodaeth pobl am eu hawliau a'u cyfrifoldebau fel 
tenantiaid SRhP. Roedd gan y mwyafrif ddiddordeb mewn derbyn gwybodaeth am y 
newidiadau arfaethedig i ddeddfwriaeth cyn gynted â phosibl. 


Dyma a awgrymwyd: 


e ymgyrchoedd cenedlaethol ar y teledu a'r radio gan “Mae gwybodaeth 
ddefnyddio sianeli cymunedol rhad ac am ddim ynghyd â yn rym. Os ydych 
thalu am hysbysebion ar y prif sianeli teledu a radio chi'n gwybod eich 

e ymgyrchoedd ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio hawliau, rydych 
platfformau fel YouTube, Facebook, Twitter, google+, a Flickr chi'n gwybod ble i 

e defnyddio gwefannau tai fel Rightmove, Zoopla a ddechrau” 
PrimeLocation i arddangos gwybodaeth allanol neu drwy roi - aelwyd sengl, tenant 
dolen gyswllt anabl, incwm isel, 

rhentiwr hir dymor, 

e datblygu gwefan benodedig ar gyfer rhentwyr preifat i Pen-y-Bont 


ddarparu ystod o wybodaeth a chynnal fforwm ar-lein 


e asiantau gosod a landlordiaid - gallen nhw ddarparu gwybodaeth ar ffurf llyfryn neu 
daflen gyda chytundebau tenantiaeth yn egluro hawliau a chyfrifoldebau 


e gwybodaeth i'r cyhoedd - gosod gwybodaeth mewn lleoliadau cymunedol, fel 
llyfrgelloedd, hybiau cymunedol, eglwysi, ysgolion, colegau a phrifysgolion 


e_ dosbarthu drwy'r post gyda chyfranogwyr yn pwysleisio gohebiaeth gyfredol y cyngor 
fel gwybodaeth flynyddol am y dreth gyngor, neu dargedu gwybodaeth i denantiaid 
hysbys y SRhP, megis pobl sy'n derbyn budd-daliadau tai 


e_ targedu myfyrwyr trwy gylchlythyrau ysgol, coleg a phrifysgol, gwefannau a dulliau 
cyfathrebu eraill 


Roedd cyfranogwyr Caerdydd yn arbennig am wybod rhagor am achredu a chofrestru 
landlordiaid ac yn teimlo y byddai tenantiaid gwybodus mewn lle cryfach i allu negodi gyda 
landlordiaid. Ar y llaw arall, nid oedd gan grŵp ffocws Tylorstown fawr o ddiddordeb yn y 
newidiadau deddfwriaethol arfaethedig, ac redden nhw'n amau'n fawr a fyddai cofrestru, 
trwyddedu neu gontract model yn gwneud unrhyw wahaniaeth ymarferol. 


Roedd tenantiaid anabl a gymerodd ran yn y grŵp ffocws ac mewn cyfweliadau manwl am 
weld gwybodaeth benodol yn cael ei datblygu ar gyfer tenantiaid anabl, megis dogfennau 
hawdd eu darllen a fideos BSL. Awgrymwyd hefyd y dylai gweithwyr (yn amrywio o weithwyr 
cymdeithasol i gynorthwywyr personol) sy'n rhan o'r gwaith o gefnogi tenantiaid anabl fod 
yn gwbl hysbys o'r ddeddfwriaeth dai gyfredol - neu o leiaf yn gwybod ble i gyfeirio pobl i 
fynd i gael cymorth. 


Casgliad ac argymhellion YNG Oes SAN 

Mae'r arfer tra chyffredin o chwilio ar Google am wybodaeth WM Cymru'r 
neu atebion penodol i gwestiynau tai ynghyd â'r diffyg 
ymwybyddiaeth o'r gwahaniaethau cyfreithiol cynyddol 
rhwng Cymru a Lloegr yn broblem wrth gyfleu gwybodaeth 
am y newidiadau arfaethedig. Gan fod canlyniadau chwiliad 


gallu i'w fonitro. Does 
gen i ddim diddordeb - 
erbyn i hyn gael ei roi 


yn dibynnu ar y dull o flaenoriaethu a noddi, mae sicrhau ar waith bydd 

mai atebion perthnasol, diweddar a phenodedig i Gymru landlordiaid wedi dod 
sydd ar frig canlyniadau chwiliad yn galw am fuddsoddiad a o hyd i ffordd o 
monitro parhaus. dwyllo'r system” 


Eisoes, mae adnoddau sylweddol ar gael ar wefannau pâr gyda phlant dibynnol, 
sefydliadau statudol, y trydydd sector a'r sector preifat 
ynghylch tai yng Nghymru, ond dangosodd cyfranogwyr lai o 
ymwybyddiaeth o'r rhain ar draws yr holl wahanol fathau o 
aelwydydd. Mae'r ymchwil yn dangos bod angen gwneud 
gwaith sylweddol i godi lefel ymwybyddiaeth a dealltwriaeth tenantiaid o ddeddfwriaeth tai, 
sut mae'n berthnasol i denantiaid a landlordiaid, a ble i ddod o hyd i gymorth a mwy o 
wybodaeth. 


Awgrymodd yr holl wahanol aelwydydd ymgyrch fywiog ar raddfa fawr ar y cyfryngau 
cymdeithasol, y teledu a'r radio i godi ymwybyddiaeth o'r gwahaniaethau o ran y gyfraith, 
polisïau a gwasanaethau rhwng Cymru a Lloegr. Gellid cysylltu hyn â newidiadau 
arfaethedig, e.e. pan ddaw trwyddedu yn orfodol, neu pan gyflwynir y contract model. 
Trafodwyd hefyd yn yr holl grwpiau ffocws y dulliau monitro a gorfodi newydd, gyda'r 
disgwyliad y byddai hyn yn cael ei weithredu gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol. 


Mae Cyngor ar Bopeth Cymru yn argymell bod Llywodraeth Cymru a Rhentu Doeth 
Cymru yn: 


e Buddsoddi mewn ymgyrch wybodaeth gyhoeddus eang i hyrwyddo ymwybyddiaeth 
o wahaniaethau deddfwriaethol yng Nghymru a Lloegr. Bydd hyn yn gymorth i 
sicrhau bod yr holl denantiaid yn rhoi '+ Cymru’ wrth chwilio yn Google, gan wella 
perthnasedd a chywirdeb canlyniadau eu chwiliad. 


e Cydweithio â chwmnïau tai a rhentu sefydledig ar-lein ar y we fel RightMove, Zoopla a 
PrimeLocation i ddefnyddio dyfeisiau chwilio daearyddol er mwyn atgyfeirio 
defnyddwyr at Rhentu Doeth Cymru a lleoedd arall sy'n darparu cyngor a 
gwybodaeth am dai yng Nghymru. 


e Buddsoddi mewn ymgyrchoedd cyhoeddus proffil uchel penodol sy'n gysylltiedig â 
newidiadau mewn deddfwriaeth, e.e. ar ôl Tachwedd 2016 pan ddaw trwyddedu 
gorfodol i rym gan gynnwys gwaith targed ar y teledu, y radio a'r cyfryngau 
cymdeithasol. 


e_ Cydweithio ag Awdurdodau Lleol i ddefnyddio 
cyfleoedd cyfathrebu a all godi 


“Y tystion gorau yw'r tenantiaid, 


ymwybyddiaeth gyffredinol neu dargedu felly cael tenantiaid mwy 
grwpiau penodol, e.e. defnyddio cyfleoedd deallus sy'n gwybod eu hawliau 
swmp-bostio megis datganiadau blynyddol y ac sy'n gwybod ble i fynd pan fo 
Dreth Gyngor, neu deilwra gwybodaeth am pethau'n mynd o chwith yw'r 
fudd-daliadau tai i gyfeirio at Rhentu Doeth ffordd orau o orfodi hyn... mae 
Cymru, cofrestru a thrwyddedu. angen i chi godi 

e_ Cydweithio â phrifysgolion a darparwyr ymwybyddiaeth trwy ymgyrch 
addysg uwch yng Nghymru i sicrhau eu bod ar y cyfryngau cymdeithasol” 
yn rhoi sylw i gofrestru a thrwyddedu, gan 


- gelwyd sengl, UU 
atgyfeirio staff a myfyrwyr at Rhentu Doeth dymor, Porthmadog 
Cymru am fanylion pellach. 


e Cydweithio â'r Rhwydwaith Cyngor 
Cenedlaethol i sicrhau bod holl ddarparwyr 
cyngor a gwybodaeth Cymru yn atgyfeirio pobl at Rhentu Doeth Cymru a bod eu 
gwybodaeth yn berthnasol, yn gyfredol ac yn gywir. 


Cefndir i'r ymchwil 


Yng nghyd-destun pwysigrwydd cynyddol y Sector Rhentu Preifat (SRhP) yng Nghymru a 
gweddill y DU, mae Cyngor ar Bopeth Cymru wedi comisiynu Opinion Research Services (ORS) 
i archwilio materion tai amrywiaeth o denantiaid SRhP, gan ganolbwyntio ar y canlynol: 


& cyflwr eu heiddo 
& cu contractau tenantiaeth 
& y ffordd orau o roi gwybod am newidiadau i ddeddfwriaeth tai 


Comisiynwyd ymchwil ansoddol gennym i ddarparu naratif pellach i ategu'r dystiolaeth o'n 
rhwydwaith gyfan yng Nghymru. Cynhaliodd ORS 8 grŵp ffocws ledled Cymru | yn Chwefror 
a Mawrth 2016, yn ogystal â dau gyfweliad manwl gyda thenantiaid anabl. 


Recriwtiwyd cyfranogwyr i'r grwpiau ffocws ar y stryd gan weithwyr maes profiadol a chwbl 
hyfforddedig IOCS ORS. Roedd pawb a recriwtiwyd wedi derbyn gwahoddiadau 
ysgrifenedig, yn ogystal â galwad ffôn i'w hatgoffa ychydig cyn y cyfarfod. Roedd y grwpiau 
ffocws yn para tua dwy awr a thalwyd y tenantiaid a fu'n cymryd rhan am eu hamser a'u 
hymdrech i gymryd rhan. Er mwyn sicrhau bod gan y cyfranogwyr y 'profiad bywyd ' 
perthnasol, roeddent i gyd wedi bod yn byw yn y SRhP am o leiaf 4 mis. Roedd cymysgedd o 
rentwyr hir dymor a phobl gyda phrofiadau mwy diweddar,yn amrywio o gyfranogwyr a 
oedd wedi rhentu am dros 20 mlynedd i denantiaid newydd a oedd wedi dechrau rhentu yn 
y 6 mis diwethaf. 


Gofalwyd nad oedd unrhyw ddarpar gyfranogwr yn cael ei eithrio neu o dan anfantais 
oherwydd anableddau neu unrhyw factor arall, a chynhyrchwyd gwybodaeth hygyrch i'w 
defnyddio yn ystod y grwpiau ffocws i ddarparu gwybodaeth gefndir am y meysydd a 
drafodwyd. Yn ystod y broses recriwtio, trwy waith monitro gofalus, sicrhawyd bod 
aelodau'r grŵp ffocws yn amrywiol ac yn bodloni'r meini prawf a oedd wedi eu cytuno 
ymlaen llaw er mwyn adlewyrchu gwybodaeth y cyfrifiad ynghylch ystod y tenantiaid SRhP 
yng Nghymru. 


Cynhaliwyd y grŵp ffocws Cymraeg a'r grwpiau ffocws gyda thenantiaid anabl yn benodol (a 
2 gyfweliad manwl gyda phobl anabl) er mwyn ystyried a oedd gwahaniaethu ym mhrofiad 
a disgwyliadau tenantiaid anabl neu ddefnyddwyr y Gymraeg. Er mwyn recriwtio tenantiaid 
ag anableddau, cysylltodd ORS â nifer o sefydliadau sy'n cefnogi pobl ag anableddau a 
gweithiwyd gyda Cefnogi Pobl Sir Gaerfyrddin i gynnal grŵp ffocws gyda chwe thenant sydd 
ag anawsterau dysgu. Darparodd Anabledd Cymru hefyd enwau dau o denant ag 
anableddau corfforol a gymerodd ran mewn cyfweliadau wyneb yn wyneb. 


Lluniwyd yr ymchwil yn ofalus er mwyn sicrhau astudiaeth o fathau penodol o aelwydydd a 
oedd yn byw mewn lleoliadau gwledig, trefol ac yn y cymoedd - er enghraifft: roedd 'pen 


2 Cynhaliwyd grwpiau ffocws yn: Caerdydd (x2), Caerfyrddin (tenantiaid anabl), Porthmadog (cynhaliwyd yn 
Gymraeg), Llandridnod, Shotton, Abertawe a Tylorstown. 


isaf y farchnad’, ‘anheddau anaddas', 'rhentwyr incwm uche! a 'thenantiaid anabl' wedi eu 
cynnwys er mwyn cyfateb mor agos â phosibl i'r cyfrifiad diweddar, fel y gwelir yn y tabl 
isod. Roedd 79 o bobl wedi cymryd rhan: 


Math o aelwyd Nifer % cyfanswm % cyfartaledd hysbys o 
mynychwyr mynychwyr y ddadansoddiad 
grŵp ffocws cyfrifiad 2011 


Parau a oedd yn cyd-fyw 14 18% Mae 52% o denantiaid 
a heb blant SRhP yn 'deuluoedd' lle 
mae: 


Aelwydydd â phlant - 17906 yn aelwydydd 

dibynnol rhiant sengl 

- 1690 yn barau sy'n 
cyd-fyw 


Anhysbys 
Anhysbys 


Tenantiaid duon a 10 1396 8% 
lleiafrifoedd ethnig 


Roedd yr ymgysylltiad a ddefnyddiwd ar gyfer y prosiect hwn yn drwyadl, yn gynhwysol ac 
yn gynrychioliadol yn yr ystyr ei fod wedi cynnwys grwpiau amrywiol o bobl; ond ni ddylid 
ystyried iddo gyflawni ‘sampl ystadegol o unigolion’. Ni ellir ystyried grwpiau ffocws felly, am 
eu bod yn fach o ran maint, ond roedd y broses recriwtio a'r defnydd o wybodaeth wedi ei 
chyflwyno i roi cyd-destun drafodaeth ar gyfer cyfranogwyr wedi rhoi cyfle i ystod amrywiol 
o denantiaid gymryd rhan a lleisio barn. Credwn y gellir ystyried bod y canlyniadau yn 
dangos yn gyffredinol sut mae barn yn gallu amrywio a chytuno ar draws y Sector Rhentu 
Preifat yng Nghymru. 


Aelwydydd â phlant 
annibynnol 


Am wybodaeth bellach neu unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag: 


Elle McNeil, Policy Officer / Rheolwr Polisi 
Citizens Advice Cymru / Cyngor ar Bopeth Cymru 


elle.mcneil(&citizensadvice.org.uk 


